સં-૨૦૮૦ | આસો વદ -૧૫ 


સૌને સંવત ૨૦૮૦ના નુતન 
વર્ષાભિનંદન. 


દિવાળી તહેવારની સાથે સાથે ધંધા 
વેપારની દોડધામમાંથી થોડો નિરાંતનો 
શ્વાસ લઈ થોડા હળવા થયા હશો. નવા 
વર્ષની શરૂઆતમાં એક નવી તાજગી, એક 
નવો ઉત્સાહ, એક નવી ઉમંગ, એક નવી 
સ્ફુર્તિ અને કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના 
સાથેનો સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ આપ 
અનુભવી રહ્યા હશો જ.આપનો આ ઉત્સાહ, 
ઉમંગ, તાજગી અને આત્મવિશ્વાસ આપના 
ધંધા રોજગારના વિકાસની સાથે સાથે 
સામાજિક કાર્યોમાં પણ ઉપયોગી બની રહે 
તેવી આશા. 

પોંડીચેરી મુકામે ધ્યેયનિષ્ઠ 
કાર્યશાળામાં આપણે આપણા લક્ષ્યાંકો 
નક્કી કર્યા. અત્યાર સુધી ભારતભરના 
દરેક યુવામંડળોએ કાંઈક અનોખું કાર્ય કરી 
યુવાસંઘના વિચારો તથા કાર્યોને લોકો 
સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી નિભાવી 
છે અને હવે આ પરંપરાને આગળ 
ધપાવવાની જવાબદારી આપ સર્વેના ખભે 


દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન “શ્રી 
ધનરાજ જ્ઞાનમંથન કાર્યશાળા-૨૦૨૩- 


૨૫" સ્પોનસર્ડ બાય શ્રી ધનરાજ 
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, 20૨ સિલ્ક સીટી 
સુરત ડિવિઝનના ઉમાભવન- 
ઉધના (સુરત) મુકામે, શ્રી ક.ક.પા. સનાતન 
યુવક મંડળ સુરતની યજમાનીમાં તારીખ 
૦૫-૧૧-૨૦૨૩, રવિવારના રોજ 06 


ચેરમેન વિશાલ નાકરાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને 
યોજવામાં આવી. 


સવારે સનાતની સ્વાગતથી 
મહેમાનોને યજમાન સુરત મંડળ દ્વારા 
આવકારવામાં આવ્યા, સવારના શિરામણ 
લઈ સૌ મુખ્ય સભાખંડમાં એકત્રિત થઈ 
કાર્યશાળાની શુભ શરૂઆત કરતા સૌપ્રથમ 
રીજીયન પ્રવક્તા, પ્રકાશ રૂડાણી દ્વારા 
રીજીયનના દરેક મંડળ માથી પધારેલ 
૩૫૦ થી વધુ કર્મનિષ્ટ કાર્યકર્તાઓ તેમજ 
આમંત્રિત મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત 
કરી, ઉપસ્થિત મહાનુભાવો દ્વારા દીપ 
પ્રાગટ્ય કરી ઈસ્ટદેવની પ્રાથના કરી યાદ 
કરવામાં આવ્યા. 


સુરત મંડળની દીકરીઓ દ્વારા 
સુંદર મજાનું સ્વાગત નૃત્ય રજુ કર્યા બાદ 
“શ્રી ધનરાજ જ્ઞાનમંથન કાર્યશાળા” ની 
શરૂઆત કરતા કાર્યશાળા અધ્યક્ષ રીજીયન 
ચેરમેન વિશાલ નાકરાણી સાથે સેંટ્રલ 
તેમજ રીજીયન યુવાસંઘ હોદેદારો તથા 
ઝોન તેમજ સ્થાનિક સમાજના હોદેદારો 
સાથે મુખ્ય દાતાશ્રી ને મંચ પર સ્થાન 
આપી મંચને શોભામાન બનાવવામાં 
આવ્યો. 

કાર્યશાળામાં વિશેષ ઉપસ્થિત 
કેન્દ્રિય યુવાસંઘ 122 હિતેશ રામજીયાણી, 


15 લ100 છ (0/10 


2001 
| તા.૧૩-૧૧-૨૦૨૩ | સોમવાર | 50021૫0.: 1297 


છે ત્યારે હવે કંઈક વિશેષ કરી બતાવવાનું 
છે અને એમાં આપણે સૌએ સંપૂર્ણ સફળ 
થવાનું છે.સાથે સાથે શ્રીસમાજ અને 
યુવાસંઘની યોજનાઓ અને કાર્યો ઘર ઘર 
સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક આપણે પાર 
પાડવાનો છે. કોઈપણ વ્યક્તિ સમાજની 
યોજનાઓથી વંચિત ન રહી જાય તેનું ખાસ 


ધ્યાન રાખવાનું છે.૧૩ સમિતિના 
માધ્યમથી આપણને સૌ નાના-મોટા 
સમાજજનોને આપની સાથે કર્મઠ આત્મીય 
ભાવે સદભાવના સહ જોડી રાખવા છે. 

સ્વનિર્માણથી સમાજ નિર્માણ 
અને સમાજનિર્માણથી રાષ્ટ્રનિર્માણ તરફ 
આપણે અગમચેતી વાપરી કૂચ કરવી 
છે.તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌ નવા ઉત્સાહ, 
નવી ઉમંગ અને નવી ઉર્જા સાથે 
યુવાસંઘના કાર્યોને નવીનતમ ઊંચાઈએ 
લઈ જઈએ. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
યુવાસંઘર૦ર૩-૨૦રપ૫પ 

જનરલ સેક્રેટરી,ડો.વિપુલ છાભૈયા, નરોડા 

જ્ઞાન - શીલ - એકતા - સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા 


એજયુવાસંઘ ની વિશેષતા 
જ ે 


મ 0 ક 


કેન્દ્રિય યુવાસંઘ મિશન ચેરમેન જગદીશ 
લીંબાણી, નર્મદા કાઉન્સીલ પ્રેસિડેંટ અશોક 
પોકાર,(મુંબઈ) ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સીલ 
પ્રેસિડેંટ કિશોર પોકાર, નર્મદા કાઉન્સીલ 
સેક્રેટરી ચંદ્રકાંત પોકાર, (ગાંધીનગર) 
કેન્દ્રિય યુવાસંઘ સલાહકાર ભવન 
જાદવાણી, કેન્દ્રિય પોલિટિકલ કન્વીનર 
મયુર રંગાણી, કેન્દ્રિય એજ્યુકેસન એન્ડ 
ટેલેન્ટ હંટ કન્વીનર હરેશ લીંબાણી, 
(અમદાવાદ) નર્મદા કાઉન્સીલ 
એજ્યુકેસન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ 2૩૦ હેમંત 
ભાવાણી, નર્મદા કાઉન્સીલ ૪૩1૮ 2૦ 
સતિષ છાભૈયા, નર્મદા કાઉન્સીલ 


803૫૫55 ૦€૬।_- 20૦0 દિલીપ સાંખલા, _ 


ડર ચરોતર ડિવિઝનલ ચેરમેન વસંત 
લીંબાણી, (બોરસદ) તેમજ મોટી સંખ્યામાં 
ઉપસ્થિત યુવા મંડળના કાર્યકર્તાઓએ 


કાર્યશાળામાં જોશરૂપી પ્રાણ પરોવ્યા હતા. 

સ્થાનિક સુરત યુવક મંડળ 
મહામંત્રી, વિશાલ વાઘડિયા દ્વારા સૌ 
કાર્યકર્તા અને આવેલ મહેમાનોને શબ્દરૂપી 


મીઠો આવકાર આપવામાં આવ્યો, બાદ 
20 સિલ્ક સિટિ સુરત વિભાગીય પ્રભારી 
મનીષ રામાણી દ્વારા “//1% 1681754" 
ના વિષયને લઈ કાર્યશાળાની જરૂયાત પર 
સમજણ પાડી કાર્યશાળાની પ્રસ્‍તાવના રજુ 
કરી હતી. 

ત્યારબાદ 2 ઉ ર સલાહકાર 
ડો.વિનોદભાઇ રામાણી દ્વારા /12₹0 ૦1-12 
મારફતે યુવાસંઘ સ્થાપનના હેતુ અને ઉદેશ 
તથા ઈતિહાસ ની માહિતિ આપી સૌને 
જાગૃત કરવામાં આવ્યા તેમજ દક્ષિણ 
ગુજરાત રીજીયનની રચનાથી માહિતગાર 


આયોજીત 


ઓનલાઇન રંગોળી સ્પર્ધા 


દિવાળીના પર્વ પર આપણે ઘર આગળ્‌ 
અ ર ઘરને સુશોભિત કરીએ 
છીએ પરે તે માણ કરે સુપી જ રહી 


તો ચાલો તેને લોડી ! સધી પહોચાડીમે .. 


તારીખ- 13-11-2023 ના રાત્રે 
12:00 વાગ્યા સુધીમાં બનાવેલી રંગોળી 
ના ફોટો જણાવેલ વોટ્સએપ નંબર પર 
મોકલી આપશો. 


તમારી માહિતી આ 


મુજબ 


આપવાની રહેશે. (તમારું પૂરું નામ, ઘટક 
સમાજનું નામ, બે સારા રંગોળી ના ફોટા 
અને એક 15 સેકંડ નો તમારો રંગોળી 
બનાવતો વિડિયો મૂકવાનો રહેશે.) 
વોટ્સએપ નંબર - 8320153107 

રંગોળી ના કલર સિવાય બીજી 
કોઈ પણ સામગ્રી નો ઉપયોગ કરવો નહિ. 


કોઈપણ ઉંમરની વ્યક્તિ 
સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ શકશે. 

વિજેતા ઉમેદવારને ઈનામ 
આપવામાં આવશે. 


સ્પર્ધાનું પરિણામ એટલે કે 
વિજેતાની જાહેરાત તારીખ - 20-11- 
2023 રાત્રે 9:00 વાગ્યે ઝૂમ મીટિંગ દ્વારા 
કરવામાં આવશે. 


શ્રી 
હિ કડવા પાટીદાર 
સનાતન સમાજ 
કડ પાટણ - 2 


પજ 


તારીખ 11 - 1 - 2023 ના રોજ 
કાળી ચૌદશ હનુમાન દાદાને ઉમંગ સાથે 
તેમની પુજા અર્ચના કરવામાં માટે આપણી 
સમાજ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન 
સમાજ પાટણ - 02 ઉત્સાહ સાથે આયોજન 
કરેલ .. તેમાં સમાજ ના દરેક સભ્યો એ 
ખૂબજ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે સાથ 
સહકાર આપ્યો... 


એકવાર ગાંધીજી વાલ્મીકિ 
સમાજના મંદિરમાં કુરાનનો પાઠ કરાવી 
રહ્યા હતા. આથી સમજુ ભીડમાંથી એક 
મહિલા ઊભી થઈ અને ગાંધીજીને પાઠ બંધ 
કરાવવાનું કહ્યું. ગાંધીજીએ પૂછ્યું: કેમ? 
ત્યારે મહિલાએ કહ્યું કે આ અમારા ધર્મની 
વિરુદ્ધ છે. ગાંધીએ કહ્યું... 

હું એવું માનતો નથી મહિલાએ 
જવાબ આપ્યો... કે અમે તમને ધર્મનો 
ઊપદેશ આપવા લાયક નથી માનતા. 
ગાંધીએ કહ્યું કે આ મામલે અહીં હાજર 


હનુમાન દાદા ના લાડવા નું 
મહત્વ જળવાઈ રહે તે હેતુથી લાડવા નું 
સારું આયોજન કરવામાં આવ્યું.. 

સમાજ ના સૌ સાથે મળીને 
હનુમાન દાદા ની આરતી કરી પછી 
હનુમાન ચાલીસા નું પાઠ કરવામાં આવ્યું... 
હનુમાન દાદા ના જય જય કાર કરી.. 
હનુમાન દાદા ના લાડવા નો પ્રસાદ લઈ 
પછી કાર્યક્રમ ની પુર્ણાવતી કરેલ.. 
કષ્ટ ભંજન દેવ નો જય જય કાર હો... 


પ્રમુખ : પંકજ પોકાર મંત્રીશ્રી : 
જતીન નાકરાણી 
પ્રચાર પ્રસાર મંત્રી : મુકેશ ભાવાણી 


જવાબ આપ્યો... શું ધર્મને લગતા નિર્ણયો 
વોટથી લઈ શકાય? ગાંધીજીએ કહ્યું કે તમે 
મારા ધર્મમાં અવરોધ ઊભો કરો છો. 

મહિલાએ જવાબ આપ્યો કે તમે 
કરોડો હિન્દુઓના ધર્મમાં ગેરકાનૂની રીતે 
દખલ કરી રહ્યા છો. ગાંધીએ કહ્યું: હું કુરાન 
સાંભળીશ સ્ત્રીએ કહ્યું: હું આનો વિરોધ 
કરીશ.સંવાદ સાંભળ્યા પછી સમજુ સમાજ 
ના આ પછી સેંકડો વાલ્મિકી યુવકો 
મહિલાની તરફેણમાં ઉભા થઈ ગયા અને 
કહેવા લાગ્યા કે મંદિરમાં કુરાન વાંચતા 
પહેલા મસ્જિદમાં ગીતા કે રામાયણ 
વાંચવાની હિંમત કરો. 

વિરોધ વધતો જોઈ ગાંધીજીએ 
પોલીસને બોલાવી. પોલીસે આવીને 
દેખાવકારોને પકડી લીધા, અને તેમની 
સામે કલમ 107 હેઠળ કેસ નોંધવામાં 
આવ્યો, અને આ પછી ગાંધીએ પોલીસ 
રક્ષણ હેઠળ એ જ મંદિરમાં કુરાનનું વાંચન 
કર્યું. સત્ય મેવ જયતે - દેશના ભાગલા પર 


લોકોના મત લેવા જોઈએ.મહિલાએ લખાયેલ પુસ્તક 'બેટ્રેયલ' માંથી 
૪100૫98૫04 4 
૦૦૯૧11 0૦૫1ના ક ક 
11તતી1]/2 (12તા1દત રિ૦ટ/ં૦11 


કિ 


1101100015 07 1810 50મા 1ઝ0વમા101. 


દમ 11૬૬ 0101 __ 


80108.:*91 7801877774, *91 7718977774 | શ0106ત112॥ઉ1110211:4(દેઇ0ાક્રા[.૯0॥1 


૮૪2%” 
૪ 


બાબુભાઇ ચોપડા 
વાં 


દિવાળી ગ ગુચ્છમાં આવતો એક 
દિવસ એટલે કાળી ચૌદસ અને આ દિવસે 
હનુમાનજીના લોટ એટલે કે મલિંદા નુ વિશેષ 
મહત્વ છે અને તે આપણી જૂની વર્ષોથી 
ચાલ્યા આવતી પરંપરા મુજબ સમાજના 
વડીલો અને યુવા મિત્રો સૌ સાથે મળી 
જાતમહેનત થી સમગ્ર આયોજન કર્યું હતું. 

આયોજનનો મુખ્ય હેતુ સમાજના 
વડીલો અને યુવાનો સંગઠિત રહે અને 
તહેવારનું વિશેષ મહત્વ સમજે અને વડીલો 
પ્રત્યે આદર્શ સ્નેહ ભાવ જળવાઈ રહે તથા 
જીવન મૂલ્યોનો વિકાસ થાય અને ઉત્સવની 
સાથે સાથે જીવનમાં ઉત્સાહ આવે સમગ્ર 
પ્રસાદ તૈયાર કર્યા બાદ હનુમાન ચાલીસા, 
પાઠ અને આરતી કરી ત્યારબાદ સૌ સાથે 
મળી પ્રસાદ લઇ છુટા પડ્યા હતા અને 
દિવાળીના ઉત્સવ મનાવા લાગ્યા 


અહેવાલ - જયેશ ઠાકરાણી 
સંયોજક- કલ્પેશ સાંખલા 


(સ્યાનસર્ક બાય શ્રી ધનરાજ ઈન્કસ્ટ્રીયલ અએસ્ટટ””) 


કરેલ,ત્યારબાદ કાર્યશાળામાં હાજર એવા 
યુવાઓના માવતર વડીલશ્રીઓના સમાજ 
ઘડતર માટેના અનુભવનું ભાથું શ્રી દક્ષિણ 
ગુજરાત ઝોન સમાજના પ્રમુખશ્રી 
રમેશભાઈ પારસિયા તેમજ સુરત સમાજ 
મહામંત્રી, રજનીભાઇ વાઘડીયા તથા સુરત 
મહીલા મંડળ પ્રમુખ શ્રીમતી દમયંતીબેન 
ભાવાણી તથા સુરત યુવક મંડળ પ્રમુખ 
સંજય ભાવાણી દ્વારા પીરસવામાં આવ્યું. 
બાદ કાર્યશાળાના મુખ્ય સ્પોન્સર એવા 
“ડપ્તારદદ 0૫4પ્રારહડ 1૫005106. 
2/૨૯" ના ઓનર ધીરુભાઈ સોજીત્રા તથા 
ખોડીદાસભાઈ સોજીત્રા નું કચ્છી પટેલ 
સમાજ અંગે પ્રતિભાવો લઈ તેમને મોમેંટો 


૨2૮22 જ. 


0 %ગલગ્ય શુભટજાઅંદ.... 


જીવનમાં જે ક્ષણે સમજાય કે 
આપણે "કંઈક" કાર્ય કરવાનું છે. એ કાર્ય 
આપણે જ કરવાનું છે. બીજા કોઈએ નહિ. 
આપણે નહિ કરીએ તો બીજુ કોઈ કદાચ એ 
કરશે તો ખરું, પણ તેમાં ભલેવાર નહિ આવે. 
કેમ કે એ કાર્ય પ્રકૃતિએ આપણા માટે 
નિર્ધારિત કરેલું છે. 

એક વખત આ સમજણ આવે પછી 
ચેન પડતુ નથી. યેનકેન પ્રકારેણ 
ધ્યેયસિધ્ધિ માટે જ વિચાર આવતા રહે છે. 
એ માટે પુરતી શક્તિ ન હોય તો શક્તિ કેવી 
રીતે મેળવવી તેનું મનોમંથન ચાલે છે. તેના 
માટે આપણી જાતમાં ઉણપો હોય તો તે દૂર 
કરવાની પ્રેરણા થાય છે. સફળ થઈએ કે ન 
થઈએ પણ અવિરત પ્રયત્ન છોડતા નથી, 
છોડી શકાતો પણ નથી. કેમ કે એ લક્ષ્યના 
મૂળ અંતરમનમાં ખૂબ ઊંડા ઉતરી ગયા હોય 
છે. 

આવું થાય ત્યારે કોઈ માનવીય 
શક્તિના જોર પર ધ્યેયસિધ્ધિ થઈ શકતી 
નથી. તેના માટે અનિવાર્ય પણે પરમ 
શક્તિને સમર્પણ કરવું પડે છે. તે પછી એ જ 
આપણને આગળ દોરી જાય છે. 


સનાતન ધર્મ.પત્રિકા 


૨૫ દરમિયાન કરવામાં આવનાર કર્યો 
અંગે સૌને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા. 
દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન ચેરમેનશ્રી 
વિશાલ નાકરાણીએ ટર્મ ૨૦૨૩-૨૫ 
દરમિયાન ઉત્કૃસ્ત કર્યો કરી સમાજ અને 
યુવાસંઘને સફળતાની નવી ઊંચાઈએ લઈ 
જતાં ૧૩ થીમના વિવિધ કર્યો પ્રતે 
ચેરમેનશ્રીનો દૃષ્ટિકોણ રજૂ કરેલ. જેને 
અનુલક્ષી રીજીયન મિશન ચેરમેન કિશોર 
સંખલા તેમજ ૧૩ થીમ લીડરો દ્વારા ટર્મ 
દરમિયાન તેમના દ્વારા કરવામાં આવનાર 
કર્યોની રજૂઆત કરેલ. ૩20ર ચીફ સેક્રેટરી 
મનોજ રંગાણી દ્વારા દરેક મંડળના સાથ 
સહકાર અને સકારાત્મક અભિગમ સાથે 


આપી સન્માનીત કરી આભાર પ્રગટ 
કરવામાં આવ્યા. 


ત્યારબાદ કાર્યશાળાના મુખ્ય 
કન્વીનર રૂપે ભવનભાઈ જાદવાણી તેમજ 
સહકન્વીનર રૂપે ડોં.વિનોદ રામાણી, 
(બીલીમોરા) નિમણૂક કરી આગળનું 
સંચાલન સોપવામાં આવ્યું, કાર્યશાળામાં 
યુવાસંઘ ત્રિસ્તરીય માળખાનો પરિચય 
(મેન્ટર-દિનેશ રામાણી, બારડોલી), નેતૃત્વ 
ગુણ અને ફરજ એજ પદધર્મ અને 
પોર્ટફોલિયો (મોટીવેટર-કમલેશભાઈ 
ઠક્કર), સંપર્ક થકી સંકલન સેતુનું નિર્માણ 
(મેન્ટર-ભવન જાદવાણી), મારી પાસે 
સમય નથી (મેન્ટર- વિનોદ રામાણી), 
સમાજ અને પરિવાર વચ્ચેનું સંતુલન 
(મેંટર-નર્મદાબેન સેંઘાણી, શકિતપીઠ 
મહિલા સંઘ પ્રમુખ), જેવા વિષયના પાઠ 
ભણાવવામાં આવ્યા. 

વિધ્યાર્થી કાર્યકર્તાઓને 2 
12૦ અરવિંદ પોકાર, ગૌરાંગ ધનાણી, 
0200 સલાહકાર મનસુખ જાદવાણી ના 
માર્ગદર્શન હેઠળ ચૈતન્ય, સ્ફૂર્તિ, ઉત્સાહ, 
ઊમંગ, કુશળતાના વર્ગોમાં વિભાજીત કરી 
પદધર્મ સાથે સાથે કાર્ય પ્રણાલી તેમજ 
વિવિધ પદના હકો અને ફરજના જ્ઞાનથી 
વાકેફ કરવામાં આવ્યા, ગૌરાંગભાઈ 
ધનાણી દ્વારા વન ટુ વન ઈંટરકસન કરી 
ગ્રાઉંડ લેવલના કાર્યકર્તાને પડતી 


મુશ્કેલીઓને જાણી તેનું સમાધાન તથા 
કેવી રીતે કાર્ય કરવું તેની માહિતી આપેલ. 
કેન્દ્રિય યુવાસંઘ મિશન ચેરમેન જગદીશ 
લીંબાણીએ કેન્દ્રિય યુવાસંઘના ટર્મ ર૦૨૩ - 


યુવાસંઘ દ્વારા થઈ રહેલ દરેક કર્યોમાં 
જોડાવા આહવાન કરેલ. 

કાર્યશાળામાં સેવા આપનાર દરેક 
મેન્ટરશ્રીઓને સન્માન ભેટ આપી 
સન્માનીત કરવામાં આવ્યા, તેમજ સમગ્ર 
કાર્યક્રમ દરમિયાન સેવા આપનાર અને 
વ્યવસ્થા આયોજીત કરનાર યજમાન સુરત 
યુવક મંડળ ટીમને સ્ટેજ પર સન્માનીત 
કરી તાળીઓથી વધાવી લીધેલ. વિશેષમાં 


|! 02 


ઝે 


કાર્યશાળા 


ક* પ૦૪૯%૪૦ 2023. 


સૌજન્ય :- શ્રી કચછ કડવા પાટીદાર સનાતન યુવક મંડળ-સુરત 


સુરત યુવક મંડળ વતી કાર્યશાળાની 
યાદગીરી રૂપે ઉપસ્થિત દરેક સભ્યોને 
પોતાની ફોટો કાર્યશાળા ફ્રેમમાં અંકિત 
કરીને વળતર રૂપે આપેલ. 

અંતમાં સિલ્ક સિટી સુરત 
ડિવિઝન સેક્રેટરી દિનેશ સાંખલા, 
કતારગામ દ્વારા આભાર વિધિ કરી, સૌ 
રાષ્ટ્રગાન ગાઈ સાંજના વાળું પાણી સાથે 
એક બીજાના સંગાથનો આનંદમાણી 
પદધર્મ નિભાવવા છૂટા પડેલ. 


દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન પ્રવકતા, 
પ્રકાશ રૂડાણી 


શ્રી નીલકંઠ પરિવાર રત્નાગિરી 
દ્વારા તા:-11/11/2023 શનિવારે કાળી 
ચૌદશ નિમિત્તે રાત્રે હનુમાન દાદા ના લોટ 
નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સમાજ અને 
રત્નાગિરી પાટીદાર સમાજ બને સમાજો ના 


હિં દ... તોય 
ભાઇઓ નો સાથ સહકાર રહેલ અને સાથે 
પ્રસાદી નો લાભ લીધેલ.. 

હનુમાન નાં લાડવાએ સમાજ ની 
પરંપરા કેમ બની તે પણ એક અભ્યાસ નો 


અને જિજ્ઞાસા નો વિષય છે.. બિ 


મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી 
રામના આગમનના વધામણાના પાવન 
પર્વ દિવાળીની ખુબ ખુબ શુભકામના. 
દિવાળી આપના જીવનમાં નવી આશાની 
જ્યોત પ્રગટાવે તથા આપનું જીવન 
સુખમય અને આનંદમય બની રહે એવિ 
ભગવાન પાસે પ્રાર્થના.. 

દિવાળીનો પાવન પર્વઆપને 
અને આપના પરિવારને સુખ, શાંતિ અને 
સમૃદ્ધિ આપે એવી 


દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે 


નેત્રામાં ખેડૂતો 


ખેતીના કામમાં 


વ્યસ્ત, બજારમાં મંદીનો માહોલ 


દિવાળીના તહેવારોનો પ્રારંભ થઈ 
ગયો છે. દિવાળીની ખરીદી શહેરોથી 
માંડી ગામડા સુધી લોકો વા 
કરતા થઈ ગયા હોવાથી [ પ 


સ્થાનિક તેપારીઓ ! 
ઘરાકી નીકળવાની 
પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા 


જોકે, હાલમાં નેત્રા દ 
પંથકના ગામોમાં ખેડૂતો 
ખેતીના કામમાં વ્યસ્ત “ 
હોવાથી અને બીજી તરફ માંદગીનું 
પ્રમાણ વધતાં મંદીનો માહોલ જોવા 
મળી રહ્યો છે. 

મોલ અનેબાન્ડેડ શો રૂમનું પ્રમાણ 
વધતાં નાના ધંધાર્થીઓ દિવાળીના 
તહેવારો સમયે ઘરાકી તીકળવાની 
પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે. નેત્રા વિસ્તારમાં 
કપડાં, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, મીઠાઈ, ફરસાણ 


ને કર્યાી આયે છે. આ આસન 


થી માથુ, કમર અને પગ તેમજ 
કરોડરજીના હાડકાની કસરત થાય 
છે. ઉભા રહીને યોગનો અભ્યાસ 

કયા પછી આ મુદ્રાનો અભ્યાસ 
કરવો વિશેષ ફાયદાકારી હોય છે. 


ઝન 23491255337 ૦ ૪૦૦૪ 110૩. 


[.-.- 


#4₹/%ઝ ૦-૬-1૮૬૬: 


સહિતની ચીજ વસ્તુઓનાં વેચાણમાં 
મંદી જોવા મળે છે. આ મંદી વચ્ચે નેત્રા 
સહિતના ગામોમાં દિવાળીના તહેવાર 
સમયે જૂના કપડાંઓનું સાર્‌ વેચાણ 


થાય છે, જેમાં શ્રમજીવી પરિવારોને 
પેન્ટ, શર્ટ, સાડી, તેયાર ડ્રેસ સહિતના 
કપડાં નજીવી કિંમતમાં મળી રહે છે. 
જોકે, જૂના કપડાંઓનો ધંધો બારેમાસ 
ગરમ હોય છે, પરંતુ દિવાળીના 
તહેવારો સમયે જૂના કપડાંનું વેચાણ 
કરતા ધંધાર્થીઓને સારી ઘરાકી મળી 


ભવન, પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉ.મા ( 


ડાં પિતા )/લા1 111૯01, ડા1(૪૪%» 10. 186/187, ગળા 10. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉદ્વા]ત॥ંત॥લા1 - 370201, 11૦11, ઉપાંથાવા - 10તાંત. 
ઉઞ#૯૦ડ10છઝાં નિપતંઝાા - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.0પ૫૯ાત ૦11૯૬ 


1. છ/1૫//300 - ।॥013૫4/1/1૯/ 
॥૯311070॥દ્ાં - (10. 4-91 94826 95508 


2. પ્૪૪0૬0/૪/૩ - 1૬1 4040&૫૫4 
8110€5101લાં - 110. 491 78934 59459 


4. પ1./૪૫૫//0/ 


3. €પ્રદપ્રપ/ા - 140/11.114011 
પ1૪૦તગાાં - 110. 4- 91 98843 122066 
પંલાતાઈ॥ાં - 110. 4-91 98413 88663 
“1404034 2/05 
મતા૦૭(૩0॥ દાં - (10. ક91 78428 05202 


5. 11&00&%0 - ૦0& : ।4તાણ॥ત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


પ. શા -રઇા1ડ 


પ૬&૩ ૦૪1૮૬. 

45, ૦૦લતલતત ૯00૦૦1૬, ૦પ, 
[૬૫111ત થતાં, 611011, પાં૩તદ - 370 140. 
#થલુતાંડા30॥નાં રિપતતાડ - 10૦. * 91 99254 986485 
છાપંત્માંછાપ્માં રિધતંગા3ાં - (4૦. * 91 99784 49205 


રદાકારદ-જ૪ડાડ૪&ક૪ | #ા૦૬-૦૬ડા૦૪- ૩૫૪ | ઇદ 


ભ્ત/1(1ઇ॥4 ૬૫૫1૬૧૦1૭૬ 


૬-૯૦૦4૬ાર પ્રણ દ્ાપ્્રછદાર ।00129૦1ર૧૬ર 


પ્તદ,૩ ૯૩1૮૬ 
દા ક૦. 3, ૯૪૦૫તત £10૦૮. ગતા પ૦. 26. 
૦૮૦૦૪ - ૩, શતઇપ ૯-0 /પ૩૩લ ૪૪૦૧૬, ૯૩ તાઇ, 
૯૫1૦૫, ૯પાત્ના - 370 201 
છામ્તનતદા૩1પ૭1 રિતત#મા - છત. *૦1 ૦૦7૦4 578૭4 


કલંડ!1૦ા-છઝતાં રિઘર્તતા11: 9979352929 


11.16. 1110013 ૦1. 110. 


૧10 ઇદ:ાર 18012૦0ર1-૬:ર ૫40 ૯૦ર૬:ર ડઇ।ગગ_1૬રડ 
ક્તદ/છ ૦૬૬-૯૮૬: 
૫૪૦% ૫4૦. 188/157 ₹ગ૦ પ૦. 6 
૦તતાપાતામ્તત - 370 201, (ઘાત, ૩પાંલત્કા - 1 તાત. 


